DEIGRYN 


— Cofio'r £pntoentpìŵì: 


YMWELIAD RHYW BLENTYN 





ôl “Ona eí “brrtymumion. 


CASTELLNEWYDD-EMLYN : 
ARGRAFFWYD GAN JOHN RICHARD DAVIES; 
| AC AR WERTH GAN J, D. THOMAS, 
NEW SHOP, LLANDYSSIL. 
1809. 








AT Y DARLLENYDD. 





Nip oes yr un-dyn na chydymdeimla â'r bedd; 
“ Oblegid yno,” meddai llawer plentyn “y gorwedd fy 
mam;” “ A'r fan acw,” meddai'r tad, “y gorwedd fy 
maban;” ac eilwaith meddai'r chwaer, “ Yr wyf fi yn 
teimlo undeb agos â'r fynwent, oblegid y mae brawd i 
mi yn cysgu yn dawel yn ei chol!” Hwyrach, ddar- 
llenydd, i ti yn ddiweddar gladdu rhyw berthynasau 
hoff iti; felly minau fwy nag un! Ac wedi i mi 
ymweled yn bruddaidd â'u gwahanol orweddfâoedd, 


rhy anhawdd oedd i mi beidio ag wylo. Ac wedi'r . 
amgylchiad yma, ac o dan y teimlad pruddglwyfus : 


hwn y galar-genais (os cymwys y gair) yr hyn a gyn- 

| wysa y “Deigryn wrth gofio'r mynwentydd.” Ni 

" feddyliais am iddynt byth ddyfod o dan lygad y bardd 

na'r beirniad; oblegid am berthynasau ac î berthyn- 

asau y cyfansoddais. A'r hyn a ddisgwyliaf oddiwrth 

y boneddigion uchod, yw gadael heibio eu mhesurau, 
a rhoddi rhyddid i'r teimlad. 

Gan fod y personau y eyfeirir atynt yn y pennillion 
hyn, mor adnabyddus yn ardal Llandyssil, a'u chym- 
ydogaethau, dymunwyd arnaf, a hyny yn daer, gan 
luaws o gyfeillion a pherthynasau o'r llefydd uchod, 
heblaw o fariau eraill, argraffu y llinellau yma (sef y 
cyntaf erioed) er boddhad i eraill. Ac yn awr, yntê, 
ddarllenydd teimladwy, tyred gyda mi ar daith law yn 
llaw i fynwentydd Llandyssil, Llwynrhydowen, a Llan- 
wenog, i wrando ar bregethau yn cael eu traddodi gan 
y meirw ! 

“ Our dying friends come o'er us like a cloud 


To damp our brainless ardours, and abate 
That glare of life which often blinds the wise. 


Smitten friends 
'Are angels sent on errands full of love: 
For us they languish! and for us they die! ; 
And shall they languish ? Shall they die in vain ?”' 


YOUNG. 


—— O 






























a Endid A LL EA yrdd Gl ud - 








DEIGRYN, &c. 





1. Os gwir yw y cân yr Eos 
Pan y ddraenen biga'i bron, 
.Nes yn fud â'r adar eraill, 
Gael gwrando'n syn ar geinciau hon : 


2. Effaith teimlad yw'r distawrwydd 
Sydd yn mhlith holl adar nef ; 
Pigau'r drain a'u hachlysurodd, 
Bellach “ Philomel” a lef! 
9. Paid a gofyn beth yw'm testun— 
Pa'm mor bruddaidd mae fy nghân ? 
Marw! Marw! yw fy mhigyn, 
Hyn a rwyfa'm pin yn mla'n, 
4. Tyred, f'awen, awn dan wylo, 
I artrefle'r Ywen ddu, ' 
Sy'n chwenych byw yn mhlith penglogau 
Ac ysgerbwdau feirwon lu! 
ô. Awn trwy'r porth ì mewn i'r fynwent 
Dawel yn Llandyssil draw; Ui 
Wrth gylch-rodio trown ein llygaid *Y 
At y beddau sy ar bob llaw. í 
G6. Ah ! hen afon lydan Teifi,* 
Pwy mor fynych clywaist ti, 
Ochain plant, a gwaedd rhieni, | 
Wrth gladdu eu perth'nasau eu ? N 
7. P'awen, Beth yw'r gwely bychan,t 
Unig iawn, a geir fan hon; 
Y mae gwedd eu wyneb llwydaidd 
Yn creu galar dan fy mron ? 
8. D'wed i mi pwy biau'r plentyn ? 
Beth oedd enw'r baban bach ? 
Beth oedd galar ei rieni 
Wrth orfod canu iddo'n iach. 
9. O mor aml, 'nawr y tybia 
Ei mham y clywa lais ei Jane! 
O mor fynych y dychmyga 
"Gwela ar ei gwyneb wen ! 
10. Gwaedda weithiau “ /uUlly, âully,” 
Gan sio ei dychmygol ferch ; 
Heb feddwl fawr y distaw orwedd 
Mewn cul fedd 'rhon gadwa'i serch. 
11. Beth mae'r garreg ar y cornel, 
Hynod dawel, yma'n ddweyd ? 
Tyred f'awen, trown i ddarllen 
'Rhyn mae angau wedi eu wneyd, 
* Yr hon sydd yn ymdreiglo yn araf wrth odrau y fynwent. 


tf Yr eiddo mabanes ddiniwed i Mr, a Mrs. Thomas, Shop-newydd, Llan- 
syssil, 


e* 





N 


5 


12. Och! ai yma gorwedd Dafydd 
Jones, o'r Gellifaren Fawr, 

Wedi gado'r coed a'r gelltydd, 

A phob llawnder ar y llawr ! 


13. Ar ei fedd yn awr eisteddaf, 
A myfyriaf wrthyf fy hun ; 
Gan y marw yma dysgaf 
“ Mor fyr a brau yw bywyd dyn.” 
14. Y mae yma enwau eto 
Mewn cysylltiad â'r un hwn, 
Jane ac Hannah Jones a orwedd 
Gyda'u tad o dan y grwn. 


15. Pwy all wybod beth fuasai 
'R merched bychain yma 'nawr— 
Yn rhyw Sherwood ddoeth neu Hemans— 
Fel rhyw ddwy oleuad fawr. 


16. Och! mor fuan y gorchuddiodd, 
Ac y tôdd cysgodau'r glyn, 
Mewn distawrwydd prudd y beddau, 
Dan gymylau'r heuliau hyn. 
17. Och ! fy mynwes, Pa'm y gwaedi 
Wrth wel'd un arall y fan hon ? 
Beth mwy rhyfedd sydd yn 'run newydd* 
Hwn, nâ'r mil sydd yma bron, 
18. Rwy'n teimlo rhyw beth i mewn yma, 
A dyna f'enaid bach i'r pridd,— 
Och! a orwedd yn y gladdfa 
Rhon gyd-chwariai â mi rhyw ddydd. 


19. A oes yma draed yn Uonydd 
Gerddai gynt 'run llwybrau â mi, 
Pan gyd-rodiem 'rhyd y dolydd, 
Ar brydnawnau hafaidd cu ? 
20. A oes yma'n fud ryw dafod 
Ffraeth â'm galwai lawer gwaith 
Wrth fy enw, pan yn dyfod 
Tua thre o unrhyw daith. 


91. Beth, ai tybed i fod yma 
?Nawr yn oer rhyw wresog law, 
?Rhon â fum yn arfer siglo 
Pan dda'em 'nol o'r gwledydd draw ? 


* Y mae pob peth yn marwolaeth Mis$ Anne Jones, o'r Gellifaharen, ag 
sydd yu tueddu i ddryllio'r teimladau, ac yn ddigon braidd i dynu dagrau, 
hyd yn nod o'r gallestr. Dynes, ieuanc a mwynaidd, oddeutu dwy-ar-bym- 
theg oed; bant yn yr ysgol yn Poulton, Bradford, Wilts.; ar fin gorphen ei 
haddysg; yn yr hon y mae wedi gwreiddio serchiadau llawer un, ac yn en- 
wedig ei mham. Yr hon oedd yn addaw yn mhob ystyr fod o les a defnydd 
yn ei chartref a'i chymydogaeth.. Ond Och! tua Nadolig diweddaf, yn lle 
dychwelyd mewn gorfoledd fel arferol i fwynhau y gwyliau, Beth a welaf, yn 
ymlusgo yn araf a phruddaidd tua'r Gelly, ond yr elor-gerbyd tor-calonus yn 
cludo yn ol tua'r hen gartref, wedi marw! y ddynes brydweddol ag oedd 
ychydig fisoedd cyn hyny, yn gadael ei thŷ mor llawen! Tybiwn fod yr adar 
a y canghenau yn wylo wrth weled peth mor chwith wedi digwydd ar 
y ddaear. 








23 


24 


o 


26 


o. 


28. 


29. 





6 


2. D'wedwch im”, A oes rhaid eredu 


Fod yn y bedd rhyw lygad llon, 
Edrychodd arnaf nes sirioli 
Ganwaith, do, y fynwes hon. 


. Chwilio wnaf fi fel caf wybod, 
Pwy sydd yma i mewn dan gudd ; 
Mynaf sicrwydd cyn bydd gorfod 
Credu ei bod hi yn y'pridd. 
. Nawr gadawaf i'm dychymyg 
Ar ei aden fyn'd yn ol, 
At y gadair fach â'i siodd 
Pan yn faban yn ei chol, 
. Yno gwela'i gynta'n gwenu, 
Ac yn syllu ar wedd ei mham, 
?Rhon sydd iddi'n mynych ganu, 
Gan eu gwarchod rhac cael cam. 
. Gwela'i wedi'n yn llon-chwarae 
N ddiniwed â'i thecanau mân, 
Pan yn ddwy-flwydd oed neu chwaneg, 
Fel plentyn arei daith yn mla'n. 
Ei dilyn wnaf ar hyd y dolydd, 
Pan ymlwybrai'n ddigon iach, hU 
Trwy yr haul a thês y glenydd 
I chwilio am nyth 'r aderyn bach. 


Tua'r ysgol yn y boreu, 
Gwela'i'n myn'd mewn dillad glân ; a 
Nawr yn aros, yna'n rhedeg, A 
Gan ddistaw fwmial difyr gân. 
Eilwaith, yn yr hwyr pan ddychwel, 
Ar yr aelwyd hi sydd ben ; ' : aw 
Llon y chwardda'r holl gwmpeini ; 
Am ei ffraeth a'i difyr sen. 


90. Tyfu wnaeth nes aeth yn raddol 


ôl. 


Bant i'v ysgol bell o dre; 
Edrych arni wnes yn siriol, 
Yno'n llon yn gwneyd ei lle. 


Darllen wnaf ei haml lythyron, 
Mewn rhyw adgof hyfryd iawn, 
Am ei mhwyn ai phur gyfeillach, 
Am ei dysg ac am ei dawn, 
. Pan b'wy'n edrych oddiamgylch 
Yn y tŷ lle roedd yn byw; 
Gwel'd am dani fil adgofion, 
Wna fy nghalon frau yn friw, 


99. Yma gorwedd eì pherdoneg 
Yn alarus am ei mhyn'd ; 

Ni chawn ganddo unrhyw ganiad, 
Am yn ddistaw fod ei ffrynd! 





(i 


34. Gwel'd y gweithiau hardd a wauodd 
Y llaw sydd heddyw'n llwyd ei gwedd 
A'r amryw bethau teg a blethodd 
Y bysedd 'nawr sy'n llwch y bedd. 


95. Gwel'd yr effaith heb yr achos, 
Gweld ei lle heb yno ei hun, 
Barodd im” fel yma ofni 
Ei bod fan hon yn wael ei llun. 


96. Och! fy awen, b'le yr hunodd ? 
Pwy â'i gwelodd pan yn myn'd ? 
Pwy ei hoeraidd chwys a sychodd ? 
Pwy ga'dd waitio ar ein ffrynd ? 


97. Ai mewn gwely mân-bluf gartre”, 
Yntau'n mhell bu farw hi ? 
Ai ei mham ga'dd sychu ei dagrau, 
Yntau rhyw ddieithriaid eu ? 
98. Ow! yn Bradford y bu farw, 
Llawer milldir faith o dre: 
Er yn mhell oddiwrth ei ffryndiau, 
Llawn mor agos oedd i'r Ne'. 


99. Gwyddai'r ““ Engyl” ffordd i “ Poulton” 
îŴ Cystal llawn ag i'n gwlad ni: 
Weithian, bellach, pa'm y ecwynaf, 

A galaraf am dani hi? 


40. Wylo wnaf fi ar ei beddrod, 
h Nid am ddarfod iddi ffoi ; 
A Ond am i'r blodyn hardd ìi wywo, 
Am i gadwyn angau ei chloi, 


41. Llawenychaf ac mi ganaf 
sŵ Y dadgloi'r cadwynaw'r bedd ; 
Pryd ceir gwel'd, yn d?od yn ddisglaer, 
Ann i'r lan yn hardd ei gwedd, 


42. Canaf, meddaf, wrth ymadael, 
Ffarwel, ffarwel ffryndiau gwiw ; 
Cysgwch enyd yma'n dawel, 
Hyd cewch glywed udgorn Duw. 


. 49. Gwnaed y dyfroedd wrth fyn'd heibio 
Ro'i ochenaid drostynt hwy ; 
Troed yr awel lâs i wylo 
Tros fy hoff berthnasau mwy ! 
44. Eto, dringaf ryw y Fairdre, 
Ar fy nhaith tua chladdfa'r Llwyn ; 
Yno gorwedd hoff berth'nasau 
Ag sy'n galw oddiwrthyf gŵyn! 
45. Cysegredig fel rhyw Horeb, 
Ydyw'r fangre bruddaidd hon ; 
Mil adgofion o hen enwogion, 
Gyfyd dristwch dan'fy mren. 











8 


46, Ow! aì dyma'r lle bu Davis* 
Yn pregethu'n felus iawn ; 
Gwr o ddysg, o ddawn, a rhinwedd, 
A ffrydiau'r awen ynddo'n llawn. 


47. Wylo rwyf wrth wel'd y muriau 
A wrandawa'i beraidd lef: 
Wylo wnaf wrth gofio'r llwybrau 
Ganwaith gynt dramwyai ef. 


48. Nawr os gofyn wnaf i'w Gapel, 
Ble'r Gweinidog drylliog gynt, 
A ddwys-wylai pan ddesgrifiai 
'R Mab Afradlon ar ei hynt.f 
49, Neu i'r enwog Ysgolheigion, 
B'le mae'r Athraw ddysgodd hwy 
I feistroli gwaith 'rhen Euclid, 
Virgil, Homer, a llawer mwy ? 
50. Neu i goed a glenydd Clettwr, 
Gofyn wnaf Pa le mae'r Bardd 
Rodia'u glanau haf brydnawnau, 
Mewn nefol hwyl fel angel hardd ? 


51. Clywch o Bulpit Llwynrhydowen 
Galar dwys am was i Grist, AY 
Tyrfa eto sydd mewn dagrau— | 
Am eu hathraw maent yn drist! 


52. Ar dy ymylion, Clettwr, gwelaf 
Nodau tristwch yr un wedd ; 
Yn dy ddyfroedd wyt yn cwynfan 
Fod y bardd yn ngwaelod bedd. 


59. Eto, f'awen, trown i ddarllen 
'R enwau ar y meini hyn; 
?Fallai eilwaith gwelaf rywun 
O'm cydnabod yn y glyn. 
54. Och! ai yma ceir yn gorwedd 
Yn ei fedd fy hoff dadcu ! 
Methu a'th gael yn Castell Hywel 
Wnes, er chwilio trwy'r holl dŷ. 


55. Llawer noswaith faith disgwyliwyd 

Am if ddychwel 'nol ì dref: 

Tybiais ganwaith, mod yn clywed 
Trwst dy draed a swn dy lef. 

56. Hyd yn nod pan gyffrai'r eidion 

Yn ei letty ganol nos, 

Neu pan lefai rhyw hwyaden 
Oddiar y llyn oedd ar y clôs, 


* Y Parch. Mr. Davis, o Gastell Hywel; clod pa un fel bardd ac ysgolhaig 
sydd mor eang, fel nad oes angen i mi geisio eì helaethu trwy ddweyd rhagor 
yn ei gylch. 

* Dywedir mai anfynych iawn y pregeíhai heb son am yr afradlon; ae ni 
soniodd erioed am dano heb wylo! 





9 


57. Neu gwynfanaidd ŵ'r ddylluan 
Oddiar y geubren dawel draw ; 
Yrrai i'm mynwes gryf ddisgwyliad 
Fod fy hoff dadcu gerllaw. 


58. Gwelais 'rhaulwen yn ymdorri 
Draw o'r dwyrain bob rhyw ddyddd; 
Ond tydi, i'm ofer ddisgwyl, 
O'th gadwynau'th wel'd yn rhydd. 


9. Ow! ai cryfach ydyw'r angau 
Na dagrau plant amddifad lu ! 
Beth, a wyla ddim o'r creigiau 
Gydaf am fy hoff dadeu ? 


60. Saf, fy awen fach, i synu 
Fod cryn nifer yn ei bedd ;— 
Rachel, Thomas, a John Evans, 
Yma orwedd yr un wedd, 
61, Ofer 'nawr yw chwilio'u gartre' ; 
Nawr eu lle nid edwyn hwy : 
Oll yn dawel maent mewn beddau, 
Ofer im” eu disgwyl mwy. 
62. Ah! Pa beth yw'r beddau newydd* 
Trist eu gwyneb geìr fan hon ; 
Y mae'r diweddar olwg bruddaidd, 
Yn rhwygo nghalon frau o'r bron. 


69. Tybiwn 'mod yn darllen ie'nctyd 
Ar eu mhuriau coch eu lliw,— 
Darlun teg o'r ddau wynebpryd 
Ddenau pawb pan oe'nt yn fyw, 


64. Rho'wch im” flodau fel y gwisgaf 
Eu gwelyau bach yn hardd ;— 
De'wch â'r lilach glas a'r lili, 
A'r tecaf friall maes o'ch gardd : 
65. Yma boent dros oesau i dyfu 
(Heb anadl haul i wywo eu gwedd) 
Yn bortrênd teg o lendid 
Sarah a Rachel sy yn eu bedd. 


606. B'le mae'r llycgad llon edrychai 
Arnaf gynt fel seraph glân ? 

B'le mae'r tafod pêr â'm swynai 

Ganwaith, do, â'i ddifyr gân ? 


G7. B'le yn awr y gruddiau gwridgoch, 
A siriolai'r fynwes brudd ? 
Brysiwch, dwedwch, os y gwyddoch 
P'ôdd y byddant oll dan gudd ? 


* Yr eiddo dwy ferch Castell Hywel; ar ol pa rai y wylwyd llawer y mis- 
oedd diweddaf yn nghymydogaeth Llandyssil. Ac y mae yn ddiau y cofia 
llawer ag sydd yn awr yn ieuanc, gyda hyfrydwch galarus, am eu sirioldeb a'u 
mwyneidd-dra, pan y byddo eu penau wedi eu britho â blodau henaint. 





16 


68. Oer dywarchen! ni ddisgwyliais 
Am atebiad genyt ti; 
Ond â'r wledd a'r ddawns ymholais, 
Lle'r â'r ie'nctyd llon yn llu. 


69. Ond o fedd i fedd y clywaf 
Eiriau tebyg i'r rhai hyn :— 
Hoff gan angau gael y glanaf 
A'r prydferthaf lawr i'r glyn. 


70. Yn lle gwisgoedd y briodas, 
Yn lle'r gynau gwycha'u gwedd ; 
Hwy gant huno yn eu hamdo, 
Neu wen amwisg yn eu bedd. 


71. Yn lle'r gwely addurnedig, 
Yn lle*r llenni auraidd liw ; 
Mewn cul feddau bach yn ddiddig 
Rhwng muriau pridd—eu cartref yw. 


79. Yn lle swn caniadau'n seinio, 
Ar brydnawn y neithior wledd ; 

Oddeutu'r elor mil sy'n wylo, 
Wrth gludo'r glanaf tua'r bedd, 


73. Ofer disgwyl byth daw Rachel 
Eto'n ol i Troedyrhiw ; 
Rhaid i'w gwen a'i chân roi ffarwel— 
Och! hi aeth o dir y byw. 


74. Fe ddaw gauaf, fe ddaw gwanwyn, 
Haf ac Hydref yn eu tro; 
Ond i'r Fairdrefach ni ddychwel 
Sarah Evans, boed a fo, 


75. F'allai'n fuan dychwel cyfaill 
Yn ei ol o'r gwledydd draw ; 
F'allai'r cyntaf fydd am weled 
Sarah a Rachel pan y daw. 
76. Paid a d'wedyd wrtho'n frysiog, 
Er yn ddrylliog beth yw 'rhan ; 
Cadw'n ddistaw am y beddrod, 
Rhag ei farw ar y fan. 


77. Ac os dilyn ef i ofyn 
B'le 'nawr gartrefa'r merched mwyn ? 
Dywed wrtho, dan ochneidio, 
Yn eu bedd, yn nghìaddfa'r Llwyn. 


78, Ah! hen fynwent, llawer trysor 
Anwyl im” sydd yn dy gôl, 
Cofia'u cadw oll yn ddiogel, 
Nes y dychwel Crist i'w hol. 
79. Ffarwel, ffarwel, hoíf berthnasau, 
'Colli'm dagrau wyf wrth fyn'd 
' Ar fy nghilwg maes o olwg 
Y fan lle huna llawer ffrynd, 








* Lle rhwng Llwynrhydowen a Llanwenog. 








11 


$0. Och ! mor llwythog a blinderog 
Wyf wrth basio ““ Pwllybryn” ;* 
Nid â f'awen i Lanwenog, 
Ni fyn entro'r fynwent hyn. 


81. Cilio nol y mae gan ofid, 
Am na fedr ganu'n iawn, 
Am y cewri sy yma'n gorwedd ; 
Gladdfa ryfedd, O! mor llawn. 


82. Davis, Davis,t ti a welaf 
Flaenaf un o'r dyrfa fawr ; 
Penaf eto 'mhlith y meirw, 
Fel y byw pan ar y llawr. 


83. Cenaist unwaith, nad gwahaniaeth 
Rhwng y mawr a'r bach mewn bedd: 
Beth, Pa fodd y gwela'i'th enw 
Gynta' o bawb os y'ch 'run wedd ? 


84. Ei hoff wraig a'i blant a orwedd 
Yn y gladdfa hon dan gudd : 
O mor rhyfedd gweled David, 
Anne, a John, a Jane, mewn pridd. 


$5. Pe gallasai gwir ddysgeidiaeth, 
Dawn, neu rinwedd, gadw dyn, 
Byth ni welid wedi marw 
O'r teulu duwiol yma'r un. 
$6. Nes i lawr yn awr mae'n gorwedd 
Deulu arall cyfan bron ;î 
Fy Nhadcu a Mamgu anwyl, 
Modryb Mary, a'm Ewythr John. 


87. Ah! Beth yw'r enw arall yma, 

“ Thomas Evans, o Drefach” ? 
Beth, ai'm tad sydd yn y gladdfa! 
Po'dd deu'st yma fy nhad baeh ! 


88. O na chawn ond dweyd fy hanes 
Wrthyt, er pan e'st i bant; 
Gwn y wylit yn y nefoedd, 
Os nad anghofia tad ei blant. 
89. Yn y tŷ lle gynt chwareuwn 
Ar dy glun yn faban llon; 
Nawr dieithriaid nad adwaenant 
Enw nhad sydd yma bron! 
90. Yn yr ardd yn mhlith y blodau, 
Lle'r ymrodiem yn yr haf; 
Yn ngwedd rhai'n mai galar-nodau, 
Am dy golli maent yn glaf. 
91. Yn y parlwr teg a'r gegin, 
Lle'r eisteddai mam a nhad, 


Gastell Hywel. î Teulu Drefach, Llanwenog. 





tf Yma claddwyd Davis, e 








ce 12 


I ymddiddan aml ronyn 
Am eu cu fabanod mâd ; 


92, Mae rhyw adgof prudd a dieithr 
Ar y gwelydd gwael eu gwedd, 
Fod y llaw a harddai'u golwg 
Mewn llonyddwch yn y bedd. 


99. Nhad! a welaist ddim o'm dagrau, 
Pan rhyw foreu twyllwyd fì 
Gan y forwyn, pan ddywedai 
N fuan iawn dychwelet ti? 


94. Disgwyl wnes am ddydd ac wythnos 
Am i'r amser dedwydd ddod ;— 
Ffŵl i'r foru, pan yn blentyn, 
Felly eto'n para i fod. 


95. Cenfizenais pan y clywais 
Blant o'm hoed, wrth chwareu'n nghyd, 
Yn ymffrostio, O mor gynes/ 
Yn eu tad, ei wedd, a'i bryd. 
96. Un maeslaw ofynai i minau, 
B?le dy dad anwylaìdd di? 
Pa'm nad ydwyt yn ymffrostio 
Wrth ei ganmol, fel 'rym ni? 


a — ————— 


En 


97. Blentyn / blentyn! fefu amser, 
Pan oedd anwyldad imi; 
Ond heddyw'n llonydd yn Llanwenog, 
Mae mewn daear dywyll ddu. 


98. Blentyn! blentyn! arosenyd, 
Yn amddifad byddi'th hun : 
Heb na thad na mam gwna rhywun, 
I9allai'th wel'd yn wael dy lun. 


99. Nhad! un peth a geisiaf ragor 
Cyn ymadael â dy fedd,— 
Lle i orwedd wrth dy ochor, 
Pan yn fuan dof run wedd. 


100, Yna f'allai pan yn tramwy 
Trwy y fynwent bruddaidd hon, 
Wrth fy ngwely cul y t'rawa 
Bardd ei droed nes teimla'i fron. 
101. Ac os cara'i awen ganu 
Rhyw alarnad brudd a mwyn; 
Wyled ddeigryn yn Llanwenog, 
Llandyssil draw a chladdfa'r Llwyn, 


IEUAN BRO TYSSUL. 





Mawrth, 1859. 





ARGRAFFWYD GAN J.R. DAVIES, CASTELLNEWYDD, 





